શ્ર ક 


૨-૧“ 


#/7#”*' 


દ ર  % ન; 


લિકનનો જન્મ પ્રારંભિક વસાહતીઓના એક કુડુંબમાં થયો હતો. 


૧૮૦૯તા ફેષ્રઇુઆરીની ૧૨મીએ કેન્ટઝી રાજ્યની એક કાઇ- 
મુટિરમાં અબાહમ લિંકનનો જન્મ થયો યારે અમેરિકા બાલ્યાવસ્થામાં 
હતું અને વિસ્તરતું જતું હતું. જમીન અને તક શોધતા પ્રારંભિક 
વસાહતીઓ વસવાટ કરતાં અને રાષ્ટ્રનું ચણુતર કરતાં પશ્ચિમ તરક 
આગળ વધી રહ્યા હતા. આમાંના એક પ્રારીભિક વસાહતી ટોમસ 
લિંકન હતા. તેમણે પોતાના વધતા જતા કુડુબને કેન્ટકીની ટેકરીઓ- 
માંથી પહેલાં ઇન્ડિયાના અને ત્યાંથી ઇલિનૉય ખસેડ્ડી નવી સરહદ 
સાથે કદમ મિલાવ્યા હતા. પ્રદેશ જંગલી અને વેરાન હતો. જંગલી 
પ્રાણીઓ પાર વિનાનાં હતાં અતે વણુખેડ્યાં જ્ગલોમાંથી મહેનત 
કરીને ખેતરો બનાવવાનાં હતાં. 

લિંકનની માતા માટે પણુ એ ખહુ મહેનતનું કામ હતું. માતાનું 


જે ર રે 


અગાઉનું નામ નેન્સી હેન્ક્‌ સ હતું. તે એક સ્નેહાળ, ધાર્મિક સ્રી હતી. 


કો 


તેનો બાંધો મજબૂત ન હતો. પુત્રને હ વર્વનો મૂકી તે મરણ પામી. 

કિશોર લિકન ખેતરની જિન્દગીમાં મોટા થયા. તેઓ ધણો સમય 
જંગલ સાફ કરવામાં, જમીન ખેડવામાં, અનાજ વાવવામાં, અને વાડ 
માટે લાકડાં ફાડવામાં ગાળતા. તેમનાં અંગો ખૂણિયાવાળાં બન્યાં પણ 
કાંડાંબાવડાં મજબૂત બન્યાં. 

તેમનું રીતસરનું નિશાળનું ભણુતર બહુ ઓછું થયું--બધું થઈ ને 
એકાદ વરસ જેટલું પણુ માંડ થયું હશે. પણુ તેઓ જ્ઞાનના ભૂખ્યા 
હતા એટલે દિવસની મહેનત પછી રાતે તેઓ વાંચતા અતે શીખતા. 
તેઓ એક પાટિયા પર દાખલા ગણુતા ને પછી ભૂસી નાખતા અને 
એ રીતે ગણિત શીખ્યા. તેઓ પાડોશીઓ પાસેથી પુસ્તકો માગી 
લાવતા. પાઠળથી એક મિત્રને એમણે કહેલું : “ ૫૦ માઇલના 
ગાળામાં જે જે ચોપડીઓ હોવાની મને ખબર પડી તે બધી મેં 


ખાળીપણુમાં તેઓ સરહદ પાસે મોટા થયા. 


વાંચી નાખી હતી.” તેમની અપર માએ અને તેમના પિતાએ તેમની 
સાનપિપાસાને ઉત્તેજન આપ્યું. 

૧૯ વધની વયે આ યુવાન સરહદી માણુસના વિચારો બહારની 
દુનિયા તરફ વળ્યા. એક હોડીમાં બેસીને અબાહમ લિંકન મિસિસિપી 
નદીમાં ૧૮૦૦ માઇલનો પ્રવાસ કરી ન્યૂ ઓર્લીઅન્સ પહોચ્યા. 
ઇલિનૉય પાછા કરી તેમણે ખેતર છોડયું અને ન્યૂ સાલેમ તરફ 
પ્રયાણુ કર્યું. યાં જઈ નાનાંનાનાં કામ કરીને, મોજણી કરીને, દુકાને 
ખેસીને તેમણે મ્રુજરાન ચલાવ્યું અને તે બધો વખત કાયદાનો અભ્યાસ 
ય. એક દુકાનના ભાગીદારે દેવાળું કાઢ્યું યારે લિંકને પોતે એનું 


દિ 
ખ્‌ 


1. 
મોડે દેવું માથે લઈ લીધું અને ૧૫ વર્ષ પછી ભરપાઈ કર્યું. 
લિકન હંમેશાં લોકોમાં પ્રિય હતા એટલે તેમને વિરોધી પ્રન્ડિયનો 


સામે લડવા માટે ઊભી કરેલી સ્થાનિક લોકસેનાના નાયક બનાવવામાં 


દુનિયામાં પોતાની મેળો જ પોતાનો રસ્તા કરતાં એ શીખ્યા. 


ભાં વ 
ર ક 


તેઓ એક નેતા તરીકે બહાર આવ્યા અને રાનન્‍્યની પ્રારાસભામાં 
ચંચાઈ આવ્યા- 


જૂ 
આવ્યા. તેઓ સરસ રીતે વાર્તા કહી શકતા અતે ન્નહે2 ચર્ચામાં 
ઝળકી ઊઠતા. તેમના મિત્રોએ તેમને જાહેર પદ માટે ચૂટણીમાં 


ઊભા રહેવા પ્રેર્યા. 

ર૩ વધતી વષે લિંકન રાનત્યની ધારાસભાની ચૂંટણીમાં ઊભા 
રહ્યા અને હાર્યા. તે પછીની ૧૮૩૪ની ચૂંગણીમાં પણુ એ ઊભા રહ્યા 
અને જીયા. રાન્તયના પાટનગરમાં રહેવા ગયા યારે એમની સિથાતિ 
એટલી ગરીબ હતી કે કોષના માગી લીધેલા ઘોડા પર ખેસી ખે 
૭ાલકાંમાં પોતાનો સામાન ના'ખી એમને ત્યાં જવું પડ્યું અતે એક 
મિત્રને ધેર જમવું પડ્યું. એમની સ્થિતિ સુધરી યારે તેમણે મેરી 
ટોડ સાથે લગ્ન કર્યું. એમને ચાર પુત્રો થયા તેમાંથી એક જ પુખ્ત 
વયનો થવા જ્યો. 

ધારાઘડતરના ક્ષેત્રમાં તેમની શાંક્ત અતે તેમનું ડહાપણ્‌ ભ દ્વિ 


પામ્યાં અને લખાતા અને બોલાતા શખ્દના તે સ્વામી બન્યા. ધારા- 
ગૃહમાંના તેમના પહ્ષના નેતા તરીકે તેમની વરણી થઈ. એ પક્ષ 
લઘુમતીમાં હતો. એમના અનુભવે લોકશાહીના પાયા તરીકે જનતાના 
સામુદાયિક ડહાપણમાં તેમની શ્રદ્ધા ટ કરી. 

ચાર વાર ધારાસભામાં ચૂંટાયા પછી લિંકતે પોતાની વધતી જતી 
વજીલાત સંભાળવા માટે ધારાસભા છોડી. તેમણે જબરી યાદશક્તિ, 
એકામ્રતાની શક્તિ અને કોઈ પણુ પ્રશ્નના હાર્દ સુધી પહોંચવાની 
શક્તિ દર્શાવી અને શાણુપણુ, અનુકપા તથા પ્રામાણિકતા માટે 
નામના મેળવી. 

તેમણે તત્કાલીન બનાવોમાં જીવંત રસ ન્નળવી રાખ્યો અતે વક્તા 
તરીકે એમની માગણી એકધારી ચાલુ રહી. વિચારની સ્પણતા, 


ગ્રાસપ્રદેશમાં કાસ કરતા વકીલ તરીકે તેમને વિચાર કરવાનો સમય 
મળી રહેતો. 


2. 


- 


ન 
ટક 


ન 
ન 
# 


રુ 
તરિ 
દ્વ 


થે. 
ર 


શુલ્લામીની પદ્ધતિમાં ભાણુસોને મિલકત ગણુવામાં આવતા. 


અણીદાર શખ્દપ્રયોગો અને અંતરિયાળ પ્રદેશનાં ટૂંકાં ધારદાર વાક્યોને 
લીધે તેમને અનુયાયીઓની વિશાળ સંખ્યા પ્રાપ્ત થઈ. એ દિવસોમાં 
વજીલો અને ન્યાયાધીશો કેસ ચલાવવા માટે ધોડે બેસીને શહેરેશહેર 
જતા. આ રીતે જતી વખતે લિંકનતે ઔચિય અને ન્યાય વિષે 
વિચાર કરવાનો અને દૂરગામી પરિણામો લાવનારી રાજજીય ફ્લિસૂટ્ટી 
ધડવાનો વખત મળતો. 

એમણે વિચારેલી એક વસ્તુ ગુલામી હતી. એક સદી પહેલાનું 
અમેરિકા અડધું ગુલામો રાખનારું અને અડધું સ્વતંત્ર હતું. મૂળ 
ગલામો વેચનારા યુરોપીય વેપારીઓએ આ્રિકામાંથી આણેલા 
બહુસખ્ય હખસીઓ દદહ્વિણુના પૃષિઅર્થતત્ર માટે સરતી મજરીનું 
સાધન બની રહ્યા હતા. 


-.-_.--ન - - ....- .. .- --- -_-- 
- ઝક -કક--તાનન- 


2 ય 
ક ક 


પહેલો અતુભવ સંસદના સભ્ય તરીકે થયો. 


પણુ ગુલામીએ એક મુસ્કેલ પ્રશ્ન ઊભો કર્યો. ગુલામી સ્વાતંત્ર્યના 
જાહેરનામાની અને બંધારણુની ભાવનાથી વિરુદ્ધ હતી. તેમ છતાં 
દજ્ષિણુના ખેડૂતો પોતાના ગુલામોને ન્યાયપૂર્વક મેળવેલી મિલકત 
સમજતા. લિંકને લાંબા સમય સુધી ઊંઠો વિચાર કર્યો અને પછી 
પોતાનું વલણુ નક્કી કરી લીદ્યું : “નને ગુલામી ખોરી ન હોય તો 
પછી કશુંયે ખોડું નથી. ” વિસ્તૃત બનતા જતા અમેરિકાના નવા 
પ્રદેશોમાં ગુલામીને પ્રસરતી અટકાવવાની ચળવળમાં તે ન્નેડાયા. 

નવા પશ્ચિમી વિસ્તારોમાં ગુલામી દાખલ કરવાની દિશામાં સજ્નેગો 


રાજકીય તખ્તા ઉપર તેઓ પોતાના વિચારોને કસોટીએ ચડાવે છે. 
તેમનું સત્ર છેઃ “ સમાન અધિકારો અને સુક્ત પ્રદેશ.” 


ગતિ કરી ર્યા છે એમ લાગ્યું ત્યારે લિંકન રાજકારણુમાં પુનઃ પ્રવેશ 
કરવા પ્રેરાયા. તેઓ અમેરિકાની સંસદની ચૂંટણીમાં ઊભા રહ્યા અને 
ચૂંટાયા. સંસદના સભ્ય તરી કે તેમણે કોલમ્બિયા જિલ્લામાંથી ગુલામી 
નાબૂદ કરવાની માગણી કરતો "ખરડો રજૂ કર્યો. આ ખરડો ઊડી ગયો 
પણુ વર્ષો પછી એવો જ બીજે ખરડો કાયદાનું રૂપ પામ્યો. 

સંસદમાં એક મુદત પૂરી કર્યા પછી લિકતે ખાનગી વકીલાતમાં 
પાછા ફરવાનું પસદ કયું. પછીથી તેમણે એક નવી રાજફીય સંસ્થા, 
રેપ9્લિકન પક્વ, સ્થાપવામાં મદદ કરી. ૧૮૫૮માં એમના પક્ષે 
એમને ધલિનોયમાંથી સેનેટની ચંટણી માટે ઊભા કર્યા. બીન્ન મુખ્ય 


ડાઈ 


0111000 0000855 


જ્યાં ચર્ચા ગોડવાતી ત્યાં આખા રાનયમાંથી અને આસપાસના 
પ્રદેરામાંથી લોકો ટોળે વળતા. 


રાજકીય પક્ષ ડેમો કૈટિક પક્ષે સ્ટીફન એ. ડગલાસને ઊભા કર્યા. આ 
ખે માણુસો વચ્ચે આખા ઇલિનોયમાં યોન્નયેલી સાત ચર્ચાઓએ 
ગુલામીના ઝઝૂમી રહેલા પ્રશ્નને લોકોના મનમાં સ્પણ્તાથી કોતરી દીધો. 

ડગલાસની દલીલ એવી હતી કે નવા પ્રદેશના લોકોએ ગુલામ 
રાખવા કે નહિ તે નક્કી કરવાનો તેમને અધિકાર હોવો ન્નેઈ એ. 
લિંકને કહ્યું કે કોઈ પણુ માણુસને ખીન્નના માલિક થવાનો અધિકાર 
નથી, ગુલામી ખરાબ છે અને તેનો વિસ્તાર કરવાને બદલે ધીમે ધીમે 
તેનો અંત લાવવો જ્નેઇ એ. દક્ષિણના ગુલામમાલિકો પ્રત્યે તેમને 
સહાનુભૂતિ હતી પણુ તેમણે કહ્યું ક ગુલામોના માલિકોને તેમના 
નુકસાનનો બદલો મળે એવી કોઈ રીત શોધી કાઢવી જેઈ એ. 

આ ચર્ચાઓએ રાષ્ટ્રના આત્માને જ્નત્રત કર્યો અને અબાહમ 
લિંકનતે મોખરે આણ્યા. ઝુંબેશ પૂરી થયા પછી મતદાન થયું અને 
થોડાક મતથી ડગલાસની જીત થઈ. પણુ લિંકનને થોડા જ વખતમાં 


અ 


એથી ધણું મોડું માન મળવાનું હતું અને તે યુનાઇટેડ સ્ટેઇટ્સના 
સોળમા પ્રમુખ બનવાનું. 

૧૮૬૧ના માચેની ૪થીએ અલાહમ લિંકન રાષ્ટ્રના ૧૬મા 
પ્રમુખ તરીકેનું મગળ પ્રવચન કરવા માટે અડધા બંધાયેલા કૅપિટૉલમાં 
ઘોડે ખેસીને ગયા. આગળ પડેલા જેખમી સમયમાંથી યુનાપટેડ 
સ્ટેદટ્સને દોરી જવા માટે તેમના જૂના પ્રતિસ્પર્ધી ડગલાસની સામે 
તેઓ ચૂટાર્ધ આવ્યા હતા. 

દેશમાં ગુલામીના પ્રશ્ન ઉપર કડવાશ ઘણી વધી ગઈ હતી. 
અંતિમવાદીઓ શોરબકોર કરતા હતા; લાગણીએ વિવેકખુદ્ધિને ઢાંકી 
દીધી હતી. ઉત્તર અતે દક્ષિણુ વચ્ચે લાંબા સમયથી ઝઝૂમી રહેલો 
ભાગલાનો ભય હવે હાથવેંતમાં હતો. સાત દક્ષિણી રાનયોએ સંધમાંથી 


(«૪ કેર 


“થા પડી “કૉન્ફેડરેટ સ્ટેઇટ્સ ઓક અમેરિકા ”ની રચના કરી. ખીન્ન 


રાષ્ટ્રના પ્રસ્રુખ તરીકે ચંટાથેલા લિંકનને વણ્જેઈતા યુદ્ધની 
કરણા અસ્નિપરીક્ષામાંથી પસાર થવાની રૂરજ પડી. 


ડ્‌ 


યુદ્ધ બહ કટ્ટુતાથી ભરેલું હતું પણુ તેમસ્ુ સતત નેતિક નેતૃત્વ પરું પાડયું. 
ષી જ્ત્ડે 


ચાર રાન્ત્યો તરત એમાં ન્નેડાયાં. લિંકને તેમને ફરી વિચાર કરવાની 
વિનતિ કરી. લિકને કહ્યું : “ આંતરવિત્રહનો મહત્ત્વનો પ્રશ્ન હવે 
મારા નહિ પણુ તમારા હાથમાં છે. '” 

પણુ યુદ્ધ તો આવ્યું. માનવજાત પ્રત્યે આટલો બધો પ્રેમ 
ધરાવનાર લિંકનને માથે ચાર વર્ષના ભયાનક યુદ્ધની વેદનામાંથી દેશને 
દોરવાની જવાબદારી આવી. 

શરૃઅપ્તમાં ઉત્તર પાસે વધુ સાધનસામગ્રી હોવા હતાં કલ્પનાશીલ 
લશ્કરી તેતાગીરીની ખામી હતી એટલે તેને પરાજ્યો ખમવા પડ્યા. 
ઉત્તરનાં સૈન્યોએ પશ્ચિમ કૉન્ડ્રેડઃસીના અમુક ભાગને અલગ પાડી 
દીધો ૭તાં દક્ષિણી સૈન્યો મોરી સંખ્યામાં ઉત્તર તરક્‌ ધસ્યાં. 

વૉશિંગ્ટનમાં પ્રમુખ મુશ્કેલીથી મૌ્ગે કાઢતા હતા. તેમણે એક 
વિજેતા લશ્કરી સેનાપતિની શોધ આદરી, ઉત્તરના હેતુને રાજજઝીય 


રો 


રહ અઢકાવ્યો, દક્ષિણુ પ્રત્યે વેરબ્ત્તિ રાખવાના વલણનો 
ને લોકશાહી સરકારના સિદ્ધાન્તો પકડી રાખ્યા. 
પહેલો મહાન હેતુ સંધને બચાવવાનો હતો. અને 
મને ખાતરી થઈ ગઈ કે ખોન્ને હેતુ ગુલામોને મુક્ત 
કરવાનો હતો. તેમની રીત પ્રમાણે તેમણે તો ગુલામોતે ધીમે ધીમે 
મુક્ત કરવાનું પસંદ કર્યું હોત. પણુ દક્ષિણુ એ યોજના સ્વીકારે 
તેમન હું. 
એટલે ૧૮૬૩ ના જાન્યુઆરીની ૧ લી તારીખે તે તેમણે અમેરિકાની 
તવારીખના એક મહાન દસ્તાવેજરૂપ મુક્તિના ન્તહેરનામા ઉપર સહી 
કરી. આ જાહેરનામાએ દક્ષિણુના ગુલામોને મુક્ત કર્યા અને યુદ્ધને એક 
નવો નૈતિક અર્થ આપ્યો. માનવની મુક્તિ માટેની લડાઈમાં એક નવો 
માદલસ્તંભ રોપાયો. પાઠળથી બંધારણુમાં સુધારો કરી અમેરિકાના 


222 

દપ” 

-ો.- 

કક 

ક ક, 
ની ન 


યુદ્ધની મષ્યમાં--સુક્તિ. 


તમામ ભાગોમાં ગુલામીની કાયમ માટે મનાઈ કરવામાં આવી. 
લિંકતને આશા હતી કે માલિકોને વળતર અપાશે. 

યુદ્ધની બાજી બદલાઈ ગઈ હતી. સંધસરકારે કરેલી દરિયાઈ 
નાકાબંધીએ દક્ષિણુના વેપારને ખોરવી નાખ્યો હતો. જમીન ઉપર 
સંધસરકારનાં સૈન્યોએ પશ્ચિમમાંથી કિનારા તરફ આક્રમણુ કરી 
કૉન્ફ્રેડરેટ સૈન્યોને વિભક્ત કરી નાખ્યાં અને દક્ષિણી સૈન્યોને ધેરી 
લેવા ઉત્તર તરફ વળાંક લીધો. 

લિકન ખુવારીની વધતી જતી યાદી ખિન્ન હદયે ન્નેઈ રહેતા હતા. 
પણુ તેમના ખેદમાંથી તેમણે તમાંમ રાષ્ટ્રો માટે એક અભિન્નત 
લોકશાહી આદશેનું ઉચ્ચારણુ કરવાની પ્રેરણા મેળવી. ૧૮૬૩ની 
શરદત્રડતુમાં તેમણે ગેટિસ્બર્ગ (પેન્સિલવૅનિયા) "ખાતે પ્રતિસ્તા કરી કે 
“રશ્વિરની રાહબરી નીચે આ રાષ્ટ્રમાં મુક્તિનો પુનરવતાર થશે 


શોકની વચ્ચે--લોકશાહી આદરી. 


ન 
ક 


૮૮ દ્ર 
ક «ન જ 
«છુ 2 ખક 
-#7 
ઇઝ. ક ડે 


સ 
' ડ.હ ., 
ન, ક 
ક | પિ 
7 પ 
પ ૫૬૫૫૫ 
/ | 

[1 ધ 
|| |... નય 
1 ી દિ / 
નાત ૧0 દે 
ર 
. / 
| 
|| | |” 
ળા! દે પ ુ 
સ 


* 1! 
॥1 ટિ 14 કવ હ ૫ 1 ! સ 


મ! | 


આખરે શાંતિ અને પુનર્ર્ચનાનું આગમન થયું. 


ઝેક જડ 


અને...લોકોની, લોકો વડે અને લોકો માટે ચાલતી સરકાર આ 
દુનિયા પરથી નાશ નહિ પામે. ” 

૧૮૬૫માં યુદ્ધથી છિન્નભિન્ન થયેલા આ મુલકમાં અંતે શાંતિ 
સ્થપાઈ. દેશ ફરી પાછો એક બન્યો. પાં ફરેલાં રાજ્યોતે તરત 
સ્વશાસન મળે, સંધ પ્રત્યે વફાદારી જ્નહેર કરનાર સૌને માફી સળે, 
હબસીઓતે પોતાની નવી સ્થિતિને અનુકૂળ બનવામાં મદદ થાય અને 
દક્ષિણુને આથિક રીતે પગભર થવામાં મદદ થાય એવી પુનરેચનાની 
ઉદાર યોજના પ્રમુખે તૈયાર કરી નાખી. 

લિંકતે પોતાના ખબીન્ન મંગળ પ્રવચનમાં પોતાનો માર્ગદર્શક સિહાંત 
બતાવ્યો હતો : “કોઈ પ્રત્યે દ્રેષ વિના,' સૌની પ્રત્યે અનુકપાપૂર્વક 
આપણે રાષ્ટ્રના ધા પર પાટાપિંડી કરવા લાગી જઈએ; આપણી 
મદરઅંદર અને તમામ દેશો સાથે ન્યાયી અતે ચિરંજવ શાંતિ સિદ 
કરે અને ટકાવે એવું: બધું કરી હૂટીએ.”” 


પણુ પોતાનું સ્વપ્ન સાકાર થતું જ્નેવા લિંકન જીવવાના ન હતા. 
તેમની પ્રમુખપદની બીજી મુદત શરૂ થયા પછી એક મહિના બાદ, 
અતે યુદ્ધ પૃ રું થયા પછી પાંચ જ દિવસ બાદ, તેઓ વૉશિંગ્ટનની 
એક નાટકશાળાની પ્વન્નેથી શણુગારેલી બૌકસમાં બેઠા હતા યારે એક 
ઝનૂની દક્ષિણુવાસીએ તેમનું ખૂન કર્યું. 

ધડાકો થયો ત્યારે બધાની આંખો રંગભૂમિ પર હતી. પ્રમુખ 
પોતાની ખુરશીમાં આગળ નમી ગયા. ખૂની ભાગી ગયો. પાછળથી 
તેની ધરપકડ વખતે થયેલી ઝપાઝપીમાં તે માર્યો ગયેલો. લિંકનને 
નાટકશાળાની સામેના એક ધરમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ત્યાં તેઓ 
આખી રાત શાંત પડ્યા રહ્યા. આખું રાષ્ટ્ર શોકમાં ગરકાવ થઈ 
ગયું. બીજે દિવસે સવારે ભાનમાં આવ્યા સિવાય જ લિંકન મૃત્યુ 
પામ્યાં. તેમના મંત્રીમેડળના એક સભ્યે ધીમેથી કહ્યું : “ હવે તેઓ 
અમર ખની ગયા છે. ” 


“હુવે તે અમર્‌ બની ગયા છે.” 


લોકમાન્ય (લિકેન. 


એમ લખાયું છે કે લિંકન જરાક ઉચ્ચતર સામાન્ય માનવી હતા. 
તેઓ સામાન્ય જનસમ્રદાયમાંથી- આવેલા એટલે તેઓ મનુષ્યોની 
સમસ્યાઓ સમજતા અતે દુઃખ પ્રત્યે હમદર્દી ધરાવતા. એમના 
ચિત્તમાં એક સિદ્ધાન્ત ઊંડાં મૂળ નાખીને પડેલો કે પ્રત્યેક મનુષ્ય 
ઈશ્વરની દણ્િમાં સમાન જ જન્મે છે અને તેને પોતાનું ભાવી ઘડવાની 
સમાન તક હોવી જ્નેઈ એ. 
સહિષ્ણુતામાંની તેમની માન્યતાએ, લોકશાહીની પ્રક્રિયામાં એમની 
શ્રદ્ધાએ, હક્ક માટે લડવાની તેમની તત્પરતાએ અમેરિકાવાસીઓની 
કેટલીયે પેઢીઓને પ્રેરણા આપી છે. માનવીની ભલાઈમાં તેમની 
શ્રહ્ઘા જ અમેરિકાની માન્યતાના કેન્દ્રમાં રહેલી છે. લિંકનના જીવન 
ક 


ઉપર દૃણ્િપાત કરવો એ એક રાષ્ટ્રના આત્માની નજીક જઈ તેને 
સ્પરી કરવા સમાન છે. 


2 


/72/] 
૮2/ ૮% 
જે 


